પ્રસાર 


સં-૨૦૮૦ | આસો સુદ -૯ 


85 છે હો વતાં શસજિવાત્યે નમઃ 


આદિશક્તિ શ્રી દુર્ગાનું નવમું અને 
નવરાત્રિ નું અંતિમ સ્વરૂપ સિદ્ધિદાત્રીનું છે જેનો 
અર્થ થાય છે સિદ્ધિ પ્રદાન કરનાર એટલા માટે 
તેને સિદ્ધિદાત્રી કહેવામાં આવે છે. માના 
સિધ્ધદાત્રી સ્વરૂપની આરાધના પૂજા સાધના 
કરવી જોઇએ. 

માતાજી નું આ સ્વરૂપ મનોકામના 
પૂર્ણ કરનારુ છે આ માતાજી નું સ્મરણ કરવા થી 
તમારી ઇચ્છાઓ ને પરિપૂર્ણ કરવા માં આવે છે. 
માર્કેન્ડેય પુરાણ મુજબ સિધ્ધદાત્રીમાં જે 
અષ્ટસિધ્ધિદાત્રી છે. એ મહિમા (મોટી ઉંચાઈ) 


1॥5લ્તાંધં01 150 |1લ1તાં તં(તાત101 0 10100015 0/ 1811(9 50તંઢા 1950તંતદાં0॥ 


500 01£011 ।)5 0110 


| તા.૨૩-૧૦-૨૦૨૩ | સોમવાર | 502 ૫૦.: 1276 


ઇશિત્વ (પરમેશ્વરમ્‌) વાકસિધ્ધિ (મહાવાણી) 
કલ્પવૃક્ષ (અજર), સુષ્ટિ, સામર્થ્ય, અમરતત્વ, 
સર્વન્યાકત્વ અને ભાવના પ્રદાન કરતી છે. 

દેવી પુરાણ અનુસાર શિવે માતા 
સિધ્ધિદાત્રીની કૃપાથી જ સર્વે સિધ્ધિઓ પ્રાપ્ત 
કરી હતી આથી માતાજી ના આ સ્વરૂપ ને 
અર્ધનારીશ્વર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 
માતા સિદ્ધિદાત્રી કમળના ફૂળ પર બિરાજમાન 
છે. 

સિદ્ધિદાત્રી માતા નું વાહન સિંહ છે 
અને તેમના ચાર હાથો છે જેમાં ઉપલા જમણા 
હાથમાં ગદા અને નીચલા જમણા હાથમાં ચક્ર 
ધરાવે છે જ્યારે ઉપલા ડાબા હાથમાં કમળ અને 
નીચે ના ડાબા હાથમાં શંખ રહેલ છે. 

નવરાત્રીના નવમા દિવસે આમની 
પુજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. આ દિવસે 
સાધકે પોતાનિં ચિત્ત નિર્વાણ ચક્ર એટલે કે મધ્ય 
કપાળમાં કરીને સાધના કરવાથી તેને બધા જ 
પ્રકારની સિધ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. 

સૃષ્ટીમાં કઈ પણ તેના માટે અગમ્ય 
નથી રહી જતું. આ દિવસે જાંબલી રંગના કપડાં 
પહેરવા શુભ મનાય છે. માં સિદ્ધિદાત્રી નો મંત્ર : 
ઝં છેં ટ્વીં વતતી સિન્ધિવાત્યે તમ : માતાજીને 
ધરવામાં આવતો પ્રસાદ : આ દિવસે માતાને 
ઘરે બનાવેલી ખીર-પુરી અને ખીર અર્પણ 
કરવી જોઈએ. આમ કરવાથી વ્યક્તિના 
જીવનમાં સુખ અને શાંતિ મળે છે. 


જી નખત્રાણા-કચ્છ જહ 


13108.:4-91 7801877774, 4-91 7718977774 | શ॥118ત11%101081111081111:8(2811શ11.€01॥ 


_શ્રીઅખિલમારતીય॥રહિલા સંઘ તું માળખુંપણ ખક શક્તિપીઠ સાત છે 


1. હિંગળાજ માતા - કરાચી (પાકિસ્તાન) 
2.નૈનાદેવી મંદિર બિલાસપુર (હિમાચલપ્રદેશ) 
3. સુનંદા -બાંગ્લાદેશ 

4. મહામાયા - પહલગાંવ (કાશ્મીર) 

5. જ્વાલા જી (અંબિકા)કાંગડા( હિમાચલપ્રદેશ) 
6. ત્રિપુર માલિની - જલંધર (પંજાબ) 

7. અંબાજી - આરાસુર, અંબાજી (ગુજરાત) 
8.મહાશિરા-પશુપતિનાથ મંદિર પાસે(નેપાળ) 
9. દાક્ષાયની - માનસરોવર (કૈલાસ) 

10. વિમલા - ઉત્કલ (ઓડિશા) 

11. ગંડકી ચંડી - પોખરા (નેપાળ) 

12. દેવી બાહુલા - પં. બંગાળ 

13. મંગલ ચંદ્રિકા - પં. બંગાળ ન 
14. ત્રિપુરસુંદરી-ત્રિપુરા | 
15. ભવાની -બાંગ્લાદેશ 

16. ભ્રામરી - પં. બંગાળ 

17. કામાખ્યા -ગુવાહાટી (આસામ) 

18. જુગાડયા - પં. બંગાળ 

19. કાલીપીઠ - કોલકાતા 

20. લલિતા- અલાહાબાદ (ઉત્તરપ્રદેશ) 

21. જયંતી -બાંગ્લાદેશ 

22. વિમલા મુકુટ - પં. બંગાળ 

23. મણિકર્ણી- વારાણસી (ઉત્તરપ્રદેશ) 

24. શ્રવણી - તામિલનાડુ 

25. સાવિત્રી - હરિયાણા 

26. ગાયત્રી - અજમેર (રાજસ્થાન) 


27. મહાલક્ષ્મી - બાંગ્લાદેશ 

28. કાંચી - પં. બંગાળ 

29. કાલી - મધ્ય પ્રદેશ 

30. નર્મદા-અમરકંટક (મધ્યપ્રદેશ) 
31. શિવાની - ઉત્તરપ્રદેશ 

32. ઉમા- ઉત્તરપ્રદેશ 

33. નારાયણી- તામિલનાડુ 

34. વારાહી -ગુજરાત જુથે! 
35. અર્પણ -બાંગ્લાદેશ 

36. શ્રી સુંદરી - આંધ્રપ્રદેશ 

37. કપાલીની - પં. બંગાળ 

38. ચંદ્રભાગા - પ્રભાસ - સોમનાથ (ગુજરાત) 
39. અવંતિ- ઉજ્જૈન (મધ્યપ્રદેશ) 
40. ભ્રામરી - નાસિક (મહારાષ્ટ્ર) 

41. વિશ્વેશ્વરી - આંધ્રપ્રદેશ 

42. રત્નાવલી - પં. બંગાળ 

43. અંબિકા - ભરતપુર (રાજસ્થાન) 
44. મિથિલા - ભારત - નેપાળ બોર્ડર 
45. નલહાટી - પં, બંગાળ 

46. જયદુર્ગા-અજ્ઞાત 

47. મહિષર્મિદની - પં. બંગાળ 

48. યશોરેશ્વરી - બાંગ્લાદેશ 

49. ફુલ્લરા - પં. બંગાળ 

50. નંદિની - પં. બંગાળ 

51. ઇન્દ્રક્ષી - શ્રીલંકા 

52. અંબાજી મંદિર - ભરૂચ, ગુજરાત 


આ શક્તિપીઠ માંથી કેટલીક શક્તિપીઠ એવી છે કે ત્યાં સાક્ષાત્‌ શક્તિનો વાસ છે, શક્તિ હાજર છે. આમ તો, દરેક શક્તિપીઠમાં સાક્ષાત્‌ શક્તિ હાજર 
જ છે. પરંતુ કેટલીક શક્તિપીઠ એવી છે કે, તેમાં લોકોને શક્તિની હાજરીનો અહેસાસ થયો છે. આ શક્તિપીઠને “જાગ્રત શક્તિપીઠ' તરીકે ઓળખવામાં આવે 


છે. 


આવા જાગૃત શક્તિપીઠ અને તેમની જાગૃતતા વિશે આજે આપણે સૌ જાણીએ અને બહેનો એટલે મહામંત્રી સ્વરૂપે ની શક્તિઓને આપણે વધાવીએ 
અને તેમના કાર્યની બિરદાવી અને જે તે આપણી સમાજ માટે કાર્યો કર્યા છે કરે છે અને એ બધા કાર્યો માટે આપણે તે શક્તિઓને કોટી કોટી વંદન સાથે 
નમન સાથે આજ નવરાત્રિમાં પર્વના દિવસે એ શક્તિપીઠોને આપણે સાચા અર્થમાં જાણી અને તેમનું સન્‍માન જાળવી અને તેમને નવરાત્રીમાં પર્વમાં 


સાક્ષાત નમન કરીએ... 


ભાવનાબેન લીંબાણી,કોલ્હાપુર 
દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા શક્તિપીઠ 


દયાબેન સાંખલા,સિન્નર શારદાબેન પોકાર 


મધ્ય મહારાષ્ટ્ર શક્તિપીઠ 


ગાયત્રી દિવાણી,હિંમતનગર 
સાબરકાંઠા શક્તિપીઠ 


રંજનબેન પોકાર,આસનસોલ. 
બિહાર ઝારખંડ શક્તિપીઠ 


મંચરપુના શક્તિપીઠ 


શાંતાબેન પોકાર, ઇન્દોર 
મધ્ય પ્રદેશ શક્તિપીઠ 


આપણા સતાતત સંસ્કૃતિતા 51 શક્તિપીઠ ડોય છે એવી જ રીતે આપણા પાટીદાર સતાતત સમાજના 25 શક્તિપીઠ 


સરસ્વતીબેન વાગડીયા 
દક્ષિણ કર્ણાટક શક્તિપીઠ 


શીતલબેન રૂડાણી, મુંબઈ 
મુંબઈ શક્તિપીઠ 


પ્રિતીબેન રામાણી, પાલડી 
અમદવાદ શક્તિપીઠ 


રાધાબેન સેંઘાણી, દિલ્હી 
ઉત્તર ભારત શક્તિપીઠ 


કંચનબેન ખેતાણી,સંબલપુર 
ઓરિસ્સા શક્તિપીઠ 


સુનિતાબેન લીંબાણી,રાજકોટ 
સૌરાષ્ટ્ર શક્તિપીઠ 


પ્રભાબેન ધોળુ, કોલકત્તા 
પશ્ચિમ બંગાળ શક્તિપીઠ 


રસીલાબેન ધોળું,મોડાસા 
અરવલ્લી શક્તિપીઠ 


શકુંતલાબેન દિવાણી,હૂબલી 
ઉત્તર કર્ણાટક શક્તિપીઠ 


પ્રભાબેન નાકરાણી, રાયપુર 
છત્તિસગઢ શક્તિ પીઠ 


સંગીતાબેન પોકાર,વડોદરા છાણી 
મધ્ય ગુજરાત શક્તિપીઠ 


સરલાબેન રામાણી, ભુજ 
પૂર્વ કચ્છ શક્તિપીઠ 


દમયંતીબેન ભાવાણી 
દક્ષિણ ગુજરાત શક્તિપીઠ 


દીનાબેન છાભૈયા, સિકંદરાબાદ 
તેલંગાણા આંધ્ર પ્રદેશ શક્તિપીઠ 


પ્રવિણાબેન લીંબાણી,જીયાપર 
પશ્ચિમ કચ્છ શક્તિપીઠ 


હેમલતાબેન પોકાર,નાગપુર 
વિદર્ભ શક્તિપીઠ 


ભારતીબેન લીંબાણી,પાટણ 
ઉત્તર ગુજરાત શક્તિપીઠ 


રૈજના લીંબાણી, હોસૂર તામિલનાડુ| 
દક્ષિણ ભારત શક્તિપીઠ 


ણ અતે અસિ 
મ” વિ 
હેં 


વડીલો હંમેશા કહે છે કે ચોવીસ 
કલાકમાં એકવાર દરેક મનુષ્યની જીભ પર 
સરસ્વતી અવશ્ય બેસે છે, એટલા માટે દરેક 
શબ્દ વિચારીને મોંમાંથી કાઢવો જોઈએ. 
આપણે બધાએ અનુભવ્યું જ હશે કે ઘણી વખત 
આપણે જે કહીએ છીએ તે સાચું પડે છે, કહેવાય 
છે કે દિવસમાં એક વખત સરસ્વતી જીભ પર 
બેસે છે. સરસ્વતી જીભ પર બેસવાનો યોગ્ય 
સમય કયો છે તે ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ 
શાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તને ખૂબ જ શુભ માનવામાં 
આવે છે. 

આ દરમિયાન, થોડી મિનિટો હોય છે 
જ્યારે માતા સરસ્વતી માણસની જીભ પર 


નાગપુર ( ઘાટ મ સમાજમાં 
સાતમી નવરાત્રી એ પાટીદાર સમાજના 
આંગણે મહિલા મંડળ દ્વારા "યશોદા સંગ ખેલે 
કનૈયા" અને "પાપા કે સંગ ખેલે પાપા કી પ્યારી 
પરીયા આ થીમ ઉપર હર્ષોલ્લાસ થી રાસ 


ગરબા લેવામાં આવ્યાં મોટી ઉંમરની માતાઓ 
પણ દીકરા જોડે રાસ રમવામાં અનેરો ઉત્સાહ 
બતાવ્યો હતો... 

માતાઓ એ સુંદર પરીવેશ ઘારણ 
કરી વાતાવરણને ગોકુળ વૃંદાવન જેવુ બનાવ્યુ 
હતું... વ્હાલ નો દરિયો, તુલસી નો ક્યારો, 


ધાટરોડ નાગપુર નવરાત્ર 
મહોત્સવના સપ્તમીના દિવસે મહારાષ્ટૃ 
રાજ્યના ઉપમુખ્યમંત્રીશ્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસજી 
ના ધર્મપત્ની શ્રીમતી અમ્રતા ફડણવીસની 
ઉપસ્થિતિ રહી હતી. સર્વપ્રથમ તેમના દ્વારા 
માતાજીના દર્શન કરીને આશીર્વાદ મેળવ્યા 
હતા. 


સુરક્ષા, સન્‍માન અને સંસ્કૃતિનો 
સમન્વય એટલે શસ્ત્ર પૂજા કકલાલ સમાજમાં 


બિરાજે છે. આ સમયે જે પણ બોલવામાં આવે છે 
તે સાચું બને છે.એવું કહેવાય છે કે માણસે 
પોતાની ઇચ્છાઓને હંમેશા રીપીટ કરવી 
જોઇએ,એટલે કે 60 મિનિટ સુધીનો સમય એવો 
છે કે જ્યારે માં સરસ્વતી જીભ પર બેસવાની 
અને વાણી ફળવાની શક્યતા સૌથી વધારે હોય 
છે. વડીલો હંમેશા એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે 
વાણીમાં કડવાશ ન હોવી જોઈએ.જે તમને અને 
અન્ય લોકો માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે 
છે. તેથી જ જોખી જોખીને બોલો,.હંમેશા 
વિચારીને બોલો.... 

કારણ કે કોણ જાણે ક્યારે સરસ્વતી 
જીભ પર બેસી જાય. આ દરમિયાન મોંમાંથી 
એવી કોઈ વસ્તુ ન નીકળવી જોઈએ જેનાથી 
કોઈને મોટું નુકસાન થઈ શકે. તેથી જ બોલતા 
પહેલા હંમેશા વિચારવું અને સમજવું જોઈએ. 
મા સરસ્વતીના આશીર્વાદ એવા લોકોને જ મળે 
છે જેઓ પોતાની ભાષા પર નિયંત્રણ રાખે છે 
અને પોતાની વાણીથી બીજાને નુકસાન નથી 
કરતા. એટલા માટે કોઈનું પણ અપમાન ન 
કરવું જોઈએ. હંમેશા સારૂ બોલોસરસ્વતીને 
જ્ઞાન અને વિદ્યાની દેવી માનવામાં આવે 


છે.વિદ્યાર્થીઓએ સરસ્વતીને પ્રસન્ન કરવા માટે 
જપ અને પૂજા કરવી જોઈએ. 

બીજાને ખરાબ શબ્દો બોલવાની 
મનાઈ છે કારણ કે કોણ જાણે ક્યારે સરસ્વતી 
જીભ પર બેસી જશે અને જે બોલવામાં આવ્યું છે 
તે સાચું પડી જશે. એટલા માટે હંમેશા સારી 
વાતો પણ બોલવી જોઈએ.... 


શા 


મમતા નો સાગર, સ્નેહ નો સાગર ઘરની 
ઉજાસ, ભગવાન દ્વારા આપેલું અનુપમ 
વરદાન, આવી વ્હાલસોયી દિકરીઓ સાથે 
પિતાઓ એ ખૂબ જ સુંદર રાસ ગરબા રમઝટ 
ની રંગત જમાવી સૌ હરખ ના હેલે ચડયા 
હતા... 

ઉત્સાહ આનંદથી શોભતું પૂરું પરિસર 
રૂડું શોભતું હતું... 


મહામંત્રી-ઉર્મિલા ધોળું 


ત્યાર બાદ શ્રી પાટીદાર સમાજના 
પ્રમુખશ્રી ભવાનજીભાઈ ઠાકરાણી દ્વારા તેમને 
પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્‍માન કરેલ ત્યાર બાદ 
મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી તારાબેન ધોળું 
દ્વારા તેમને માતાજીનો દુપટ્ટો આપી સ્વાગત 
કરેલ હતું. 

શ્રીમતી અમ્રતા ફડણવીસ દ્વારા 
આપણી બહેનો સાથે રાસ લેવાની ઇચ્છા 
ધરાવતાં આપણી બહેનો દ્વારા તેમના સાથે 
સુંદર રાસ રમવાનો આનંદ લીધો હતો. 


ઘાટરોડ સમાજના મહામંત્રી- 
કાન્તીભાઈ છાભૈયા 


શસ્ત્ર પૂજા રાખવામાં આવી હતી. હિન્દુ સંસ્કૃતિ 
મુજબ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી શસ્ત્ર પૂજા કરવામાં 
આવી હતી. 

જે પ્રસંગે કઠલાલ સમાજના પ્રમુખશ્રી 
પરષોત્તમભાઈ પોકાર, ખેડા જિલ્લા વિભાગીય 
પ્રભારીશ્રી નથુભાઈ પોકાર,સંતરામ વિભાગીય 
પ્રભારીશ્રી અમરાતભાઈ પોકાર, સરદાર પટેલ 
રીજીયન મિશન ચેરમેન જીતેન્દ્ર પોકાર, 
કઠલાલ યુવક મંડળ પ્રમુખશ્રી પરેશ સાંખલા, 
તથા મોટી સંખ્યામાં સમાજજનો ઉપસ્થિત રહ્યા 
હતા. 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન મિત્ર મંડળ, કતારગામ ઝોન દ્વારા 
નવરાત્રીના પર્વ નિમિત્તે દરેક નોરતાને વિશિષ્ટ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, 

જેમાં છઠ્ઠા નોરતે વેશભૂષા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો હતો, છઠ્ઠા નોરતે 
ખેલૈયાઓ અવનવી વેશભૂષા ધારણ કરીને માતાજીના ગરબા રમ્યા હતા જેમાં નાના 
બાળકોથી લઈને વડીલોએ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. 


તારીખ ૨૧/૧૦/૨૦૨૩ શનિવાર 
ના રોજ આપણી સમાજનાં અરવલ્લીમાં 
મોડાસા તાલુકામાં નાયબ મામલતદારની ફરજ 
નિભાવતા શ્રી નૈત્રત્ય વિઠ્ઠલભાઈ રૂડાણી તથા 
તેમની સાળી યજ્ઞના લીંબાણીનું વલસાડ 
જિલ્લામાં તલાટી તરીકે સિલેક્શન થયેલ છે. 


સમાજમાં નવરાત્રી ના ૭ માં નોરતે 
ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સરકારના 
અલગ અલગ ખાતાઓ ની માહિતી આપેલ હતી 
ને સરકારી નોકરી માટે અલગ અલગ 
પરીક્ષાઓ હોય છે તેની વિગતવાર સમજુતી 
આપેલસનાતન સમાજના પ્રમુખશ્રી શંકરભાઈ 
સાંખલા તથા ઉપપ્રમુખ લખમશીભાઈ 
નાકરાણી અને યુવક મંડળના પ્રમુખશ્રી મનોજ 


સનાતની માહોલ, ઉત્સવના ઉત્સાહ ને 
સંગ હિંમતનગર સમાજે પર્વમાં યાદગાર દિવસે 
સમાજના ભવન માટે ના સમાજજનો ના સંકલ્પ 
સાથે સમાજના ભામાસા ઓએ આર્થિક સહયોગ 
ના શુભ ગણેશ કર્યા હતા. 

આ ઉછામણી પાટીદાર સમાજ અને 
ઉમિયા માતાજી લક્ષચંડી ના કરોડોની ઉછામણ 
કરનાર બાકરપુરા (પ્રાંતિજ) નિવાસી મહેશભાઈ 
પટેલ કે જે પાટીદાર નો દિકરો છે જેમને 
સરસ્વતી માં ના આશીર્વાદ સાથે છે, એમન 
વાણીમાં પ્રભુત્વ છે. પોતાની આગવી શૈલીમાં 
ઉછામણી કરીને સમાજ જનોને પ્રોત્સાહિત કર્યાં 
હતા. 

વિજયાદશમી ના સમુહ ભોજન ના 
દાતા તરીકે સ્વ, વિશ્રામભાઈ દેવજીભાઈ 
સાંખલા પરિવાર દાતા તરીકે આગળ આવી 
સમાજ ને જમાડવાનો લાભ મેળવ્યો હતો. 
બેસતા વર્ષના જમણવાર ના દાતા તરીકે 
વિરેન્દ્રભાઈ બાબુભાઈ ઉકાણી પરિવારે સ્વૈચ્છિક 
પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી શરદપૂનમન 
રઢિયાળી રાતના દૂધ પૌવા સાથે હળવા નાસ્તા 
ના દાતા તરીકે નાકરાણી હરીભાઇ રાજાભાઈ 
પરિવારે સ્વૈચ્છિક પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી 
હતી. 

નવરાત્રીની મહાઆરતી (આઠમની) 
ના દાતા તરીકે અગ્યારના યુવા ગૃપએ ચડાવો 
લીધો હતો.ઉછામણી પૂર્ણ કર્યા બાદ પણ 
સામાજિક ભાવના સાથે જય અંબે... જય ભવાન 
.** અને જય ઉમિયા ... ના ગગનભેદી ગુંજારવ 
સાથે નવરાત્રી મહોત્સવમાં ભક્તિનો માહોલ 
જામેલો હતો ત્યારે ઉત્સવ નો ઉત્સાહ બેવડાવવા 
સમાજના સુરાણી પરિવારના સભ્યો ઉછામણ 
માં રસ પૂર્વક ભાગ લઈ રહ્યા હતા જ પણ એમના 
વિચારો એવા રહ્યા કે સમાજના ફાયદા સાથે મજા 


સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રચેતતા મડા સંપેલત આગામી 3૧ ઓક્ટોબર વિશ્વ ઉતિયા ફાઉત્ડેશત 
01 ૮06 થી આપતી કાર રજિસ્ટ્રેશત કરાવો - એતિડ્ઞાસિક ઘટતા અતે વર્લરેકોર્ડ 


વિશ્વ ઉમિયા 
પ્રમુખશ્રી આર.પી. પટેલ સાહેબ ના માર્ગદર્શન 
હેઠળ "સરદાર પટેલ રાષ્ટ્ર ચેતના સંમેલન” ની 
ભવ્ય તૈયારી ચાલી રહી છે અખંડ ભારતના 
શિલ્પી સરદાર પટેલ સાહેબ ની જન્મ જયંતી 


ધામ ના પ્રણેતા 


તારીખ ૩૧/૧૦/૨૦૨૩ ના રોજ વિશ્વ 
ઉમિયાધામ દ્વારા 10000 ની સંખ્યામાં ભવ્ય 
કાર રેલી અને સરદાર પટેલ રાષ્ટ્ર ચેતના 
મહાસંમેલન નું આયોજનના અનુસંધાને આજ 
રોજ સૂરત કાર્યલય ખાતે સાઉથ ગુજરાત ના 
સર્વ ટ્રસ્ટીશ્રીઓ હોદ્દેદારશ્રીઓ - કાર્યકર મિત્રો 
મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા. 

આ પ્રસંગે અમદાવાદ થી પધારેલા કે 
જેઓ સરદાર પટેલ રાષ્ટ્ર ચેતના મહાસંમેલન 
માં સર્વ સમાજના લોકો ભાગ લે તે માટે દિવસ 
રાત મહેનત કરે છે તેવા વિશ્વ ઉમિયાધામ ના 
કેન્દ્રીય કોર ટીમના મંત્રી પ્રવિણભાઇ અને 
સંજયભાઇએ સૌને વિસ્તૃત માહિતી આપી.આ 
પ્રસંગે હાલે સુરત નાં અને મૂળ દયાપર નાં 
કચ્છના કડવા પાટીદાર સાહસિક ઉદ્યોગપતિ 
રમેશભાઇ પારસીયા જેઓ સીલ્વર ટ્રસ્ટીશ્રી છે 


બેટા બેટી, એક સમાન એ આપણો 

મંત્ર હોવો જોઈએ 
આપણને આપણી દીકરીઓ 

માટે એટલો જ ગર્વ હોવો જોઈએ. હું તમને 
વિનંતી કરું છું કે તમારે ત્યાં દીકરીનો જન્મ થાય 
ત્યારે એ પ્રસંગની ઉજવણી માટે પાંચ છોડ 
રોપજો. 

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતે 
દત્તક લીધેલા ગામ જયાપુરના લોકોને સંબોધન 
કરતાં આ શબ્દો કહ્યા હતા. 

22મી જાન્યુઆરી, 2015ના રોજ 
હરિયાણામાં પાણીપત ખાતે પ્રધાનમંત્રીએ બેટી 
બચાઓ, બેટી પઢાઓ (બીબીબીપી) 
અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. બીબીબીપી 
હેઠળ બાળ જાતિ દર (સીએસઆર)માં ઘટાડા 
તેમજ સમગ્ર જીવન-ચક્ર દરમિયાન મહિલા 
સશક્તિકરણ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ધ્યાન 
આપવામાં આવે છે. 

આ અભિયાન મહિલા અને બાળ 
વિકાસ મંત્રાલય, આરોગ્ય અને પરિવાર 


કલ્યાણ મંત્રાલય અને માનવ સંસાધન [ * 


વિકાસ મંત્રાલય એમ ત્રણ મંત્રાલયોના 
પ્રયાસો સાથે હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. 
યોજનાનાં મહત્ત્વનાં તત્ત્વોમાં, [*% 
પ્રથમ તબક્કામાં પીસી અને પીએનડીટી 
એક્ટનો અમલ, જાગરુકતા અને હિમાયત 
કરતું રાષ્ટ્ર વ્યાપી અભિયાન અને જ્યાં 
બાળ જાતિ દર નીચો છે તેવા પસંદ 
કરાયેલા 100 જિલ્લાઓમાં બહુક્ષેત્રીય 


પગલાં સામેલ છે. તાલીમ, 
સંવેદનશીલતા, જાગૃતિ વધારવી અને 
વાસ્તવિક સામુદાયિક ગતિશીલતા દ્વારા 


જનમાનસ પરિવર્તન પર મજબૂત ભાર અપાયો 
છે,એનડીએ સરકાર, આપણો સમાજ કન્યા 
બાળક તરફ જે દૃષ્ટિકોણ સાથે જુએ છે, તેમાં 
આમૂલ પરિવર્તન લાવવા પ્રયત્નશીલ છે. 
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મન કી બાત દ્વારા 
હરિયાણામાં બીબીપુરમાં “સેલ્ફી વિથ ડોટર' 
પહેલની શરૂઆત કરનાર સરપંચની પ્રશંસા 
કરી હતી. 

પ્રધાનમંત્રીએ પણ લોકોને પોતાની 
દીકરીઓ સાથેની પોતાની તસવીરો મોકલવા 
વિનંતી કરી હતી અને ટૂંક સમયમાં જ આ 
અભિયાને વૈશ્વિક લોકપ્રિયતા મેળવી હતી. 
સમગ્ર ભારત તેમજ વિશ્વમાંથી લોકોએ પોતાની 
દીકરી સાથેની પોતાની તસવીરો મોકલી હતી 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદ ના નેજા હેઠળ ૦૬ 
સ્થળ પર નવરાત્રી મહોત્સવ 

ગત રવિવાર તા. 15 થી 23-10- | 


2023 દરમિયાન સિકંદરાબાદ સમાજના 
પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ ગોરાણી, આયોજન 


અને હાલ તેમને ૫/0 માં સેન્ટ્રલ કમીટી મેમ્બર 
તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. 

તેઓ સુરત ચેપ્ટર ઉપાઘ્યક્ષની 
જવાબદારી પણ નિભાવે છે ત્યારે તેમનું 
સ્વાગત અને સન્‍માન ૫ ઇ[- અગ્રણીઓ 
દામોદરભાઇ ૪/૬ સેન્ટ્રલ કમિટી 
મંત્રીશ્રી,ભામાશા ટ્રસ્ટીશ્રી, સુરત ચેપ્ટર 
અનેતેવાજ મેન્ટર અને સુરેશભાઈ (ચીરાગ 
જેમ્સ) ૫/0 સેન્ટ્રલ કમીટી મેમ્બર, પ્લેટીનમ 
ટ્રસ્ટીશ્રી, સુરત ચેપ્ટર ઉપાધ્યક્ષ દ્વારા કરવામાં 
આવેલ.. 
પ/0૫₹ સુરત ચેપ્ટર 


010101310110॥ 


૦૦૦ 
પ. £૦% 1૦૪૯ 104૦70વાં૦0 ૦૦૪વતાં પડ પિ 


5૦ 
(1500 પળા૪2611૩0 0166૩04, 


અને જેમને દીકરીઓ છે, તે બધા માટે આ 
ગર્વનો પ્રસંગ બન્યો હતો. 

બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અભિયાન 
શરૂ થયું ત્યારથી લગભગ તમામ રાજ્યોમાં 
બહુક્ષેત્રિય જિલ્લા કાર્યલક્ષી યોજનાઓ કાર્યરત 
બની. જિલ્લા કક્ષાના અધિકારીઓ અને 
ફ્રન્ટલાઈન કાર્યકર્તાઓની ક્ષમતાઓ વધુ 
મજબૂત બને તે માટે ક્ષમતા નિર્માણનાં કાર્યક્રમો 
અને તાલીમો હાથ ધરવા તાલીમ શિક્ષકો 
આપવામાં આવ્યા. એપ્રિલ થી ઓક્ટોબર, 2015 
દરમિયાન મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય 
દ્વારા તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને 
આવરી લઈને આવી તાલીમોના નવ સમૂહો 
યોજવામાં આવ્યા. 

કેટલી સ્થાનિક પહેલબેટી બચાઓ, 
બેટી પઢાઓ યોજના હેઠળ પિઠોરાગઢ જિલ્લાએ 
કન્યા બાળકના રક્ષણ માટે તેમજ તે શિક્ષિત 


/0////.31112811:011180.10 


બને તે માટે વિવિધ પગલાં લીધાં છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ 
ટાસ્ક ફોર્સ (જિલ્લા કક્ષાએ કાર્યવિશેષ દળ) અને 
બ્લૉક ટાસ્ક ફોર્સ (બ્લૉક કક્ષાએ કાર્યવિશેષ 
દળ)ની રચના કરવામાં આવી છે. 

આ જૂથોની બેઠકો યોજવામાં આવી 
હતી અને બાળ જાતિ દર સંબંધિત સ્પષ્ટ ભાવિ 
યોજના ઘડવામાં આવી છે. યોજનાના વ્યાપક 
પ્રચાર માટે બહોળા જનસમુદાય સુધી પહોંચવા 
જાગૃતિ લાવતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હાથ 
ધરવામાં આવી છે. વિવિધ શાળાઓ, લશ્કરી 
શાળાઓ, સરકારી વિભાગોના કર્મચારીઓ 
વગેરેની મુખ્ય ભાગીદારી સાથે વિવિધ રેલીઓ 
યોજવામાં આવી છે.બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ 
વિશે જાગરુકતા વધારવા પિઠોરાગઢમાં શેરી 
નાટકો પણ ભજવવામાં આવી રહ્યાં છે. 

આ શેરી નાટકો માત્ર ગામડાંઓમાં જ 


પુર્ણ કરી સૌ પ્રથમ નિયાણીઓ ને મહાપ્રસાદ 
કરાવ્યા બાદ ઉપસ્થિત સર્વે મહાપ્રસાદ ગ્રહણ 
કરેલ. 

ત્યારબાદ સર્વે હવનમાં સ્થાપિત 
માતાજીના પાઠ અને હવન કુંડના દર્શન 
પરીક્રમા કરી છુટા પડ્યા હતા. 

વિશેષમાં મુસાપેટ મધ્યે પાટીદાર 


ર 
કન 


સમિતિના અધ્યક્ષ કરમશીભાઈ પાંચાણી અને (1 


મહામંત્રી હંસરાજભાઈ દડગા ની આગેવાની માં 
ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.જેમાં થી 
ત્રણ (3) નવરાત્રી કેદ્રમાં ઘટ સ્થાપના નું 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં આગળ દર 
રોજ સવારના યજમાન દ્વારા દૈનિક પુજા અર્ચના 
કરવામાં આવી રહી છે. 

ગત રવિવાર તા. 22-10-2023 ના 
રોજ દુર્ગાષ્ટમી નિમિત્તે 


આમ પાંચ કૅંદ્રમાં આગલા દિવસે 
હવન કુંડ ની તૈયારી કરી દરેક કેદ્રમાં સવારના 
8:15 કલાક થી અષ્ટમી હવન કાર્યક્રમ નો 
શુભારંભ કરવામાં આવેલ હતું. બપોરના હવન 


શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, 
વાંઢાય જ્યાં માં ઉમા શકિત સ્વરૂપે 
બિરાજમાન છે જ્યાં તારીખ 22 -10 - 
2023 ને રવિવારના નવરાત્રી અષ્ટમી 
હવનમાં આવેલ સૌ હોદ્દેદારો, ટ્રસ્ટીઓ 
તેમજ કારોબારી સભ્યોએ તેમજ ભાવિક 
ભક્તો હાજર રહી લાભ લીધો. 

માં ઉમા નાં દરબાર માં 
ગંગારામભાઈ, હંસરાજભાઇ, રવજીભાઇ, 
પ્રવીણભાઈ, ઈશ્વરભાઈ જેવા સર્વ માં ઉમા 
નાં આંગણે હવન કરી રહ્યા છે.. 


ભવન પરિસરની સામે અન્ય જ્ઞાતિજનો માટે 
અન્નદાન કાર્યક્રમ નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં 
આવેલ, જેમાં 1,700 વ્યક્તિઓ ભોજન પ્રસાદ 
ગ્રહણ કરી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ને 
આશિર્વાદ આપ્યા હતા. આ અન્નદાન કાર્યક્રમ 
ની નોધ સ્થાનિક રાજનેતાઓ અને સરકારી તંત્ર 
પણ લીધી હતી. 

રાત્રે દરેક નવરાત્રી કૅદ્રમાં રાબેતા 
મુજબ રાસ ગરબા રમવા આવેલ. માતાજીના 
આઠમાં નોરતા દુર્ગાષ્ટમી નિમિત્તે મહિલાઓ 
ઘરચોળામાં સજ્જ થઈ લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે 
સ્પેશિયલ દાંડિયા રાસ ના ઉત્સવ ને અવસર 
બનાવ્યો....અંતમાં રાબેતા મુજબ માતાજીના 
થાળ ગાયા બાદ પ્રસાદ વિતરણ અને જરૂરી 
જાહેરાત કર્યા બાદ છુટા પડ્યા હતા. ડ્‌ 


સંયોજક :જસવંત સુરાણી સિકંદરાબાદ 


ડાકોર સમાજ ખાતે નવરાત્રી 
દરમિયાન મહિલા શક્તિ દ્વારા શક્તિ 
પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. 

જેમાં મહિલાઓ તલવારો લઈને 
રમતી નજરે ચઢી હતી. તેમણે તલવારો 
સાથે ગરબા રમીને સાબિત કરી આપ્યું કે 
જરૂર પડ્યે મહિલાઓ પણ કોઈપણ 
પરિસ્થિતિ નો સામનો કરી શકે છે. જય હો 
મહિલા શક્તિ. 


શિ. 


નાશિક સમાજ નાસડી વિભાગ માં અષ્ટમી « ના મા આધ શકિત ની આરતી નો 
લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે લાભ લેતાં ઉમિયા સોશિયલ એક્ટિવિટી ગ્રુપ ના કાર્યકર્તાઓ. 


ક્ઉછ્ટુ 
રાષ્ટ્ર સતના 
ડાસમલન, 


સરદાર પટેલ રાષ્ટ્ર રોતના મહા સંમેલન 
“જ તાથી રાષ્ટ્ર ચેતના અભિયાન” 


સદા લલમ્માઈ પંલના સુપ્ત સિદ્ધાતેત સમજા માટે તેમના સંકલ રિદ્ધ પ્રરગોમંથી પેણ પત 
કરમ માટે તમજ અપી અગામી કય પેટી સરદાર પટેલ વું સમરપત જીવત ઇડતર કરવા હયા સસાર સાહંબરની 
ર ચેલળાળે ઉજાગર કરપ માટે સંસ્લાએ “સાાપટેલતી૧ર૯ મૌગન્તવવલિ” તા શત શો... 
“સરદાર પટેલ ગૌરવગાથ!” તેમજ “રજવી લંશજોના સન્માન સમારોહ” 
નું ઝાયોજન કરેલ 9, ત્યારે આઝાદ ભારતન જે તે સમયના રવી છીલરોસ પોતાતા રજવડાઓ રહતે સવિત 
કરીતે આમંડ ભરતા નિમમાં અધેલ ત્યગ અતે સમ્પણતે બિરદવ તેજ સંસ હાર માંધીનગામાં શરૂ થઈ. 
સંલ 14.5 ૮૫1807 ન શુભારંભ કાયામાં પાવા અમું ગીસવમેરબિમમણ છે. 


5 ગૌરવ ગાથાતા વક્તા : 


શરી ઉભાં રગપરીયા 


[તા દ 


કોન ટવરનં બમુનોરોડ, 
(છઠ 


ઉપરે થે) કલક પપોરેડ શીપકલક ક્યરેપથેક કલક 


$ નિમંત્રક : 


આર પી. પટેલ 


પ્રહાદભઈએ. પેલ | દીપાભાઈએક પટેલ | ફોરભઈ લી. પટેલ 
ડી એન, ગંલ શરકમાઈપી પેલ 
તબ્તિભા સેમ પટેટ વી. પલાડા] 


કાનિભઈ બેન, પેલ 


ઘોદભાબ, ભરણી  ડંધકભા એસ. કફર 


વિશ્વ કમિયાધમ 


ટ્સ મંડળ & ટીમ - 


નહીં, પરંતુ મોટી સંખ્યામાં પ્રેક્ષકો મળતા હોય 
તેવાં બજારોમાં પણ યોજાઈ રહ્યાં છે. વાર્તા દ્વારા 
કલ્પનાચિત્ર ખડું કરવાથી જાતિની પસંદગી 
માટે કરાવવામાં આવતાં ગર્ભપાતની 
સમસ્યાઓ પ્રત્યે લોકો સંવેદનશીલ બની રહ્યા 
છે. કન્યા બાળક સંબંધિત મુદ્દાઓ અને કન્યા 
તેના સમગ્ર જીવન-ચક્ર દરમિયાન જે અનેક 
મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે, તેને આ શેરી 
નાટકો દ્વારા ખૂબ સુંદર રીતે નિરુપવામાં આવે 
છે. હસ્તાક્ષર અભિયાન અને વચન અને સોગંદ 
લેવા માટેનાં સમારંભો દ્વારા બીબીબીપીનો 
સંદેશ સ્નાતકોત્તર કોલેજોના 700 વિદ્યાર્થીઓ 
અને કેટલાક લશ્કરી અધિકારીઓ સુધી પહોંચ્યો 
છે.પંજાબમાં મનસા જિલ્લાએ કન્યાઓના 
શિક્ષણને પ્રોત્સાહિત કરવા એક પહેલ શરૂ કરી 


ઉડાન - સપને દી દુનિયા દે રુબરુ 
(ઉડાન - એક દિવસ માટે તમારા સ્વપ્નને 
જીવો) યોજના હેઠળ મનસાના 
વહીવટીતંત્ર દ્વારા છઠ્ઠાથી બારમા ધોરણમાં 
ભણતી છોકરીઓ તરફથી દરખાસ્તો 
મંગાવવામાં આવી. 

આ છોકરીઓ, ડૉક્ટર, પોલીસ 
અધિકારી, એન્જિનિયર, આઈએએસ, 
પીપીએસ ઓફિસર, વગેરેમાંથી પોતે જે 
બનવા ઈચ્છતી હોય, તે વ્યાવસાયિક સાથે 
તેમને એક દિવસ વીતાવવાની તક મળે 
છે.આ પહેલને ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો 
છે અને 70 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીનીઓને 
પોતે જે વ્યવસાય પસંદ કરતી હોય, તેના 
વ્યાવસાયિક સાથે એક દિવસ વીતાવવાની તક 
મળી ચૂકી છે, જેથી તેઓ વ્યાવસાયિક 
માહોલમાં કામકાજ જોઈ શકે અને પોતાની 
ભાવિ કારકિર્દીની પસંદગી માટે વધુ સારી રીતે 
નિર્ણયો લઈ શકે. 

નવરાત્રી મહાપર્વ નિમિત્તે 
મહાશક્તિની આરાધના સાથે આપણે પણ આ 
અભિયાનમાં જોડાઈ અને બેટી નું પ્રમાણ દર 
ઊંચો લાવવા અને સમાજમાં બેટા-બટી 
સમરૂપતા સાથે સમાજ ઉદ્યાનના કાર્યોમાં 
જોડાઇએ એવી આશા સહ... 


પ્રમુખશ્રી- જશોદાબેન નાકરાણી 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
મહિલા સંઘ 


દશેરાના પવિત્ર દિવસે મહાભારત 
યુદ્ધમાં દુષ્ટ કરવો ઉપર પાંડવોએ વિજય 
મેળવેલો. પાંડવ કૌરવ ની યુદ્ધ કથા રજુ કરીને 
મહાભારતકાર વ્યાસ મુનિએ સંદેશ આપ્યો છે... 
યતો ધર્મસ્તતો જય જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં વિજય છે. 
સત્યમેવ જયતેસત્યનો જ જય થાય છે. અસત્ય 
અનિષ્ટ નો નહીં. 

વિજયિદસમીએ ભગવાન રામે રાવણ 
સાથે યુદ્ધ કરવા પ્રસ્‍થાન કર્યું હતું . તેથી આજે 
પણ કેટલાક સ્થળોએ લોકો ગામની સીમા 
ઓળંગે છે. રાજાઓના કાળમાં આ દિવસે 
રાજાઓ પોતાના રાજ્યની સીમા ઓળંગીને શત્રુ 
તરફ પ્રસ્‍થાન કરવાની પરંપરા હતી તે ના 
સંદર્ભમાંજ આજે પણ શસ્ત્રો ઘોડા વાહન વગેરેની 
પૂજા થાય છે. અનેક જગ્યાએ અશ્વદોડ 
તલવારબાજી લાઠીદાવ વગેરેની સ્પર્ધાઓ 
યોજાય છે. આજે કોઈપણ કામનું શુભ મુહૂર્ત 
દશેરા નો દિવસ ગણાય છે. 


દશેરા સુધીમાં ખેતરોમાં નવા ધાન્યો તૈયાર થઈ 
જાય છે. માટે ધાન્ય પ્રાપ્તિનો આ આનંદ નવું 
ધાન્ય ઉગાડીને પગટ કરાય છે. નવરાત્રીના 
આરંભે ઘરની ધરતી ઉપર ઘટસ્થાપન કરી તેની 


કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
ગુંદલાવ વલસાડ (પૂર્વ) વિભાગ માં 
આઠમની ૧૦૧ દિવડાની સમુહ આરતી. 
સતત નવ દિવસ નો માં આંબા ની 
ઉપાસના જે પરંપરાગત રીતે સમાજ નાં 
સર્વ પરીવાર દ્વારા કરવામાં આવે છે.. 

વલસાડ શહેર માં કચ્છ કડવા 
પાટીદાર ની અલગ અલગ ત્રણ નવરાત્રી 
થાય છે 


અવસાન નોંધ 


તારીખ 23/10/2023 
સ્વ: ભાવનાબેન કરમશીભાઈ પારસીયા 
ઉમર વર્ષ :77, કચ્છમાં ગામ બિદડા (0020/) 
(સ્થાનિક) 


તારીખ 22/10/2023 
સ્વ: હીરાબેન પરસોત્તમભાઈ લીંબાણી 


નાકરાણીએ નાયબ મામલતદાર નેક્કત્ય 
રૂડાણીનું સાલ આપીને સન્‍માન કરેલ તથા 
મહિલા મંડળ પ્રમુખશ્રી કવિતાબેન ધનાણી 


યુવાન 


અને મંત્રી લક્ષ્મીબેન નાકરાણી એ તલાટી 
યજ્ઞના લીંબાણીનું પુષ્પગુચ્છ થી સ્વાગત કરેલ 
હતું અને માતાજીની આરતીનો લ્હાવો લીધેલ. 


પ્રચાર- પ્રસાર કન્વીનર, 
હિતેષ નાકરાણી 


આવે એવું કરવાના ધ્યેય સાથે, પરિવાર ના 
સભ્યોએ ઉત્સાહ ને બેવડાવીને....શરદપૂનમની 
રાતને વિશેષ રઢિયાળી બનાવી સમાજ ને 
જમાડવાનો લ્હાવો લેવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી 
સમાજની વાહવાહ મેળવી હતી. 

દરેક તહેવારોની પોતાની અલગ 
અલગ ઘાર્મીક માન્યતાઓ અને પરંપરા હોય છે. 
દરેક તહેવારનું આગવુ મહત્વ રહેલુ હોય છે. 
જેથી સમાજનો દરેક સમુદાય અલગ-અલગ 
સમયે આ તહેવારોમાં ભાગ લે છે. દરેક 
વ્યક્તિમાં તહેવારના આગમન થી ખુશી હોય છે. 
વિધિ વિધાનથી અને ખૂબ જ આનંદથી તે 
તહેવારમાં ભાગ લે છે. 

દરેક તહેવાર તેની વિધિ અને પરંપરા 
સાથે સમાજ માટે કંઈક વિશેષ સંદેશ પણ આપે 
છે. ભારતમાં વિજયાદશમીનો તહેવાર જેવી રીતે 
અસત્ય પર સત્યના અને અધર્મ પર ધર્મના 
વિજયનો સંદેશ આપે છે. દિવાળી એટલે આશા, 
ઉલ્લાસ અને નવચેતનાનું પર્વ. 

નવરાત્રી નવ દિવસ દુર્ગાપૂજા, શક્તિ 
સ્વરૂપા અંબા-બહુચર- મહાકાળી માતાન 
આરાધના અને રાસ-ગરબા ગાવાનું મહત્વ અને 
મકરસંક્રાંતિ એટલે સૂર્યનો મકર રાશિમાં પ્રવેશ 
અને દાન-પુણ્યનું મહત્વ. તે જ રીતે રક્ષાબંધનનું 
પાવન પર્વ ભાઇ-બહેનના પવિત્ર પ્રેમ અને 
ભાઈના બહેનની આજીવન રક્ષા કરવાના 
સંકલ્પને યાદ અપાવે છે. 

આવી જ રીતે રંગોનો તહેવાર હોળી 
આપણને સંદેશ આપે છે.આવી ભાવના સાથે 
હિંમતનગર સમાજ ના જ્ઞાતિજનો તહેવારો ન 
ઉજવણી ઉત્સાહ સાથે કરે છે. 


સંયોજક- જગદીશ ભોજાણી 


શ્રી અખિલ ભારતીય કરછ 
કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપ સર્વે ને હર્ષ 
સાથે જાણવનું કે 22 ઓક્ટોબર ના રોજ 
નવરાત્રી અષ્ટમીના પાવન દિવસે શ્રી 
રાયપુર સમાજ દ્વારા નિઃસ્વાર્થ ભાવ થી 
સેવા લક્ષી આરોગ્ય સેવા કેન્દ્ર નું શુભારંભ 
કરેલ. 


આ અવસરમાં રાયપુર 
સમાજના પ્રમુખશ્રી ભરતભાઈ માવાણી 
સંપૂર્ણ કારોબારી સાથે, યુવા મંડળ પ્રમુખ 
ગિરીશ નાકરાણી છ. ગ. રીજીયન મિશન 
ચેરમેન નિલેશ પોકાર, સેક્રેટરી હરસુખ 
નાથાણી છ. ગ. સ્વાસ્થ્ય વિભાગ કન્વિનર 
નરેશ છાભૈયા યોગેશ ભીમાણી અને 
સમાજમાં ગણમાન્ય વડીલો ઉપસ્થિત 
રહ્યા હતાં. 

મસ્ત રહો, સ્વસ્થ રહો અને 
વ્યસ્ત રહો, હંમેશા ખુબ ખૂશ રહો, સમાજ 
સેવાથી રાષ્ટ્રસેવા કરતા રહો 


210૧ રીજીયનનાં 122 અને 
સેન્ટ્રલ ૪૩1૮ 200 ઈશ્વર પોકાર જેમણે 
44 મી વખત રક્તદાન કરી માનવ 
સેવાનું ઉત્તમ કાર્ય કરેલ. ઈશ્વરભાઈ 
પોતાના દરેક જન્મદિવસે ન ભૂલતા દર 
વર્ષે આ ઉમદા કાર્ય જરૂરથી કરે છે. 

ઇશ્વરભાઇ ના જીવનમાં 
ઉતરોત્તર પ્રગતિ કરતા રહો દીર્ઘ આયુષ્ય 
ભગવાન આપે એવી પ્રભુચરણે પ્રાર્થના 
તમારા કાર્ય પ્રત્યે નિષ્ઠા લોકો પ્રત્યે ઉદાર 
ભાવના અને સામાજિક ક્ષેત્રે સમર્પણની 
ભાવના થી આપ ઉતરોતર પ્રગતિ કરો 
એવી આશા સાથે આમારી ટીમ વતી 
જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ.. 


ઉસ્ક્ટફ્વાપ્ટ 


મ્રતુત્ત સ્ગેઇ સતિ તત સામર દે! બિસમે માતૃત્વ કતા ?ે રસમ મળર 
જોગે ક પૂર્ન સાયના દેતી દૈ! વ૪ ભ ઝાય્યાસ્તિજ ગનલ જે મર્મ મે 
અત્યત સઇાયજ દૈ 

શિશુ મ જે પધાત્‌ ઝરે સંભાતે સમય માતા સતં તર અસ્તિત્ત રળળ્ય 
જર શતી રૈ, ઝર સમય વજ ગપને શિશુ જે. પ્રતિ પૂર્ળ સમર્પિત રતી દૈ! થરી 
પૂ સમર્પળ ૧7 માવ રેટ સે સામર યનને મેં દમ સતાવતા જરતા દૈ! 


- પત વંસતીય ગુર 
સટ; ક મથ ભામ-૩ 


આસપાસ નવા નવ ધાન્યો ના જવારા ઉગાડાય 
છે અને તે જ્વારા નું વિજ્યાદશમી ના દિવસે 
જળમાં વિસર્જન કરાય છે. નવરાત્રીની આઠમના 
માતાજી આગળ પલ્લી ભરવામાં આવે છે. આ 
પલ્લીમાં નવા ધાન્યોમાંથી બનાવેલ રસોઈના 
નવખંડ માતાજીને અર્પણ કરાય છે. પૃથ્વી 
ઉપરના નવ ખંડની દેવીઓનું પણ એ પ્રતીક છે. 

વિજયાદશમીના મંગળ પર્વે આપણે 
સૌ અન્યાય, અધર્મ, આતંકવાદ, અત્યાચાર, 
ભ્રષ્ટાચાર અને આપણા શરીરમાં જ બેઠેલા કામ 
ક્રોપ લોભ વગેરે શત્રુઓ નો સામનો કરવા 
કૃતસંકલ્પ બનીને શક્તિ અને જોમ સાથે 
નવપ્રસ્‍્થાન કરીએ. આવી શક્તિ મેળવવા 
આપણે દેવી ભવાનીની સ્તુતિ કરીએ 


પ્રવાસ, જળ, અગ્નિ, પર્વત, તેમજ 
શત્રુઓની વચ્ચે મારી રક્ષા કરો. હે શરણ્યાદેવી 
એક માત્ર તમે જ મારી ગતિ છો. 


સંકલન:- કા વા રામાણી, કોટડા (જ). 


ઘડપણ બેઠું ઓટલે ને યૌવન ઝરૂખે લહેરાય 
એકના ચહેરે વ્યાકુળતા ને બીજું મનોમન મલકાયાં 


-રે..! 
ઝરૂખે બેઠેલ યૌવન ને જો સમજણ આવી 
જાય કે એક દિવસ ઓટલે ઘડપણનું રૂપ ધરી 
મારે પણ બેસવાનું છે તો કેટલાય કંકાસ, 
ઝઘડા, અહંકાર નો અંત આવી જાય, 


જે 


તારીખ 22/10/2023 
સ્વ: રતિલાલભાઈ સામજીભાઈ વેલાણી 
ઉમર વર્ષ : 70, કચ્છમાં ગામ મોટી રાયણ 
(1100) (સ્થાનિક) 


તારીખ 22/10/2023 
સ્વ. શીવજીભાઈ ખીમજીભાઈ ધોળુ 


ઉમર વર્ષ : 65, કચ્છમાં ગામ ધારેશી (16) ઉંમર વર્ષ: 84, કચ્છમા ગામ સુખપર (વિરાણી 
હાલે સુરત (ગુજરાત) 


કરછ કડવા પાટીદાર સમાજ 
નાશિક નાસડી વિભાગ દ્વારા અષ્ટમીના હવન 
વખત મોં અંબે ની સ્તૃતી આરાધના કરતા 
બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર ના બાળકો... ભારતીય 
સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર ને ટકાવી રાખવા ની 
જવાબદારી જેના શિરે છે એ ભાવી પેઢી 
વંદન.. 


મોટી) હાલે નેલમંગલા 


11.4 આમદાર સૌ. દિવ્યાનીબેન ફરાંદે 
જેવો પાટીદાર ની દિકરી છે. તેવો દર વર્ષ નવરાત્રી 
ના આપણી સમાજ માં આવી ને આપણી બહેનો સાથે 
રાસ ગરબા ભકિત ભાવ સાથે રમે છે. 

એવા દેવ્યાનીબેનનું લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે 
સ્વાગત સન્‍માન કરતાં નાશિક સમાજ નાં પ્રમુખશ્રી 
વિનોદભાઈ પોકાર અન્ય ટ્રસ્ટીશ્રીઓ અને મુખ્ય 
કાર્યવાહક સમિતી 


પો માનવતાનો ર ઘેલેસેમિયાતા ધળરઈશ મા રકાત કેય 


સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અજય કુમાર તોમર દ્વારા શહેરના થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકોને 
હેરની સામાજિક સંસ્થાઓ અને બ્લડ બેંકો તેમજ 
સ્પિટલો સાથે સંકલન કરી દર મહિને બ્લડ ડોનેશન 
કેમ્પનું આયોજન કરવાનું નિર્ણય લીધો છે. જેના ભાગરૂપે શહેરમાં રહેતા થેલેસેમિયાગ્રસ્ત 
બાળદર્દીઓ માટે દર મહિને ૮૦૦ લોહીની બોટલોની જરૂરિયાત ઊભી થતા શહેર પોલીસ દ્વારા 
સંહયોગી સંસ્થાઓની તેમજ નાગરિકોનો સહકાર મેળવી વિવિધ વિસ્તારોમાં દર મહિને એક 
હજાર લોહીની બોટલ એકત્ર થાય તેવી વ્યવસ્થા માટે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે. 

જેમાં શહેર પોલીસ દ્વારા અત્યાર સુધીઃ સલાબતપુરા, ઉધના, રાંદેર, ખટોદરા, સચિન જીઆઈડીસી 
પાંડેસરા મળી કુલ છ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજી ૮૫૦૦ લોહીની બોટલ એકત્ર કરી બ્લડ બેંકોમાં 


વર્ષ દરમિયાન લોહી મળી રહે તે માટે સુરત 
થેલેસેમિયાના દર્દીઓની સારવાર કરતી હો! 


જમા કરાવ્યું છે. 


_પ્રજા અને પોલીસ વચ્ચેનો વિશ્વાસ વધે તે માટે શહેર પોલીસ દ્વારા થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકો 
માટે લોહીની વ્યવસ્થા ઉભી કરવા માટે બ્લડ ડોનેશન યોજવાની શરૂ કરેલ પહેલને શહેરીજનોએ 


આવકારી છે. 


1.106. 800135 


#4£:/%ઝ ૦૦-1-1૮૬૬ 
ડા [પંલા'/તા1 11111201, 51૫1૪૦ [0૦. 186/187, ગળ 140-. 7,8,9, €॥પવ"ત 


ઉદ્વા1વ॥]|ંતાદલ્વાળ - 370201, ।લા1€11, ઉપ|ંતાલા - 


11વાદ્. 


11ત૦ડા0છ॥નાં પિપતતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


ણાર.૫૫૯ત ૦1૬11૮૬૪ 


1. 001400૫740 - ।ળાણપ્ર/#૯ 
1લડ11૦૪॥ાં - 110. 4-91 94826 95508 


2. 81૪0૬૩/4૩૭/૩ - 1૬1-0140 


પ્ંપ્ટાલંઝ॥તાં - 
વલાતાલંઝ॥તાં - 


3. €૫1દ૫પપ૫/ા - 1701-૫400 
1/00. 4- 91 98843 12266 
1/0૦. 4-91 98413 88663 


4. પ1.1/૪૫//40/& - &પ્રણતાણ& 2040૬૬14 
811ત૫/૦૬॥1ણાટાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉ8વલાં5| વાં - 110. 491 78428 05202 


5. 11&00&0 - ૦0& : લત્ધણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


11.1૬. “130113 


#1£.0 ૦1૮૬ 
45, ૦૦૦૦તતાળત €1૧૦૦૬, ૦ઘા૧૦પ૦ઘ, 
લપ તાઈલતતાં, (લત), ઉપાંલાત્યદ - 370 140. 
#”કલ્રતાંડા3યાં રત - 01૦. * 91 99254 98648 
છ801ત2]છ0તાં રિઘતંઝાડાં - (1૦. - 91 99784 49205 


0912554054 ૦૮ ૪૦૦૪ ##૦છડરઃ 


રકા જદ-સઇવાડ૪ ૭૧ | #ારઇ-લઇડાડ૪ સ | ઇરછા # 


1લં51૩૦1-૩1પ્તાં રિઘાતંતાપ1: 9979352929 


4.1૯. 1117ણ1ર ૦૪1- 110. 
110 1ણદરાર 110109૦0ર1- ૬ર /&પપઝ ૦ર૦દાર ડાઇબઝંગ_।૬દ।રડ 


#4₹.%ઝ ૦1૮૬: 
ડપાત્/૦% ₹4૦. 186/187 ૦૬ £૫૦. € 
વ્લાતતાાતાવલાતત - 370 201, 'વાધ્ત, વપાંલતલદ - 10તાંઝ. 


ટર#/ાપ્રઇારાત ૬।1પ181ર2₹0ર15૪ 


£:2૯9૦1 ૬ર / પ4 ૦ 110#7ળણદર ।01૦ર1 ૬ર 


ક્તદ/૦ ૦-₹1૦૮૬ 
18 54૦. 3, ૯૮૦૫૮૫ત (1૦૦૮, "ગ૦ 54૦. 26, 
5૦૮4૦૮ - 3, કકક €00પ્લ૦ /પૂગગ્લાન(7૩૦૩દ, ૯૩લમ્તાપાંતાપ્તા0, 
ધ$૮43, ૯૩૫ તદ - 370 204. 
છાપ્ગત્ગાાઝાપયાં રિઘાતંઝતાં - 01૦. *91 9૦791 57884 


